| 
| 


i 


A et ee 


al 


MGA LAYUNIN 
¢Matukoy ang mga Kahulugan at 
Kabuluhan ng mga konseptong 
pangwika; | 
‘| *Maiugnay ang mga konseptong | 
1 pangwika sa sariling kaalaman, | 
|} pananaw at mga kKaranasan. 


tie al 
COR we Se te wenbes - é 


———————e = , 


RS OO OSS eee eee ee ee ee OS SS SS Ra Ll SiS eee ee ee ee ee ee ee 


_ OO 


Think-Pair-Share 

1) lpagpalagay na nawala ang kakayanhan } 
} mong magsalita. Naisip mo naba ang 
') maaring mangyayari kung walang 

1} wika at hindi natin maipapahayag ang | 
)| sarili ng pasalita o pasulat man? Ano 7 
)} ang gagawin mo para Maiparating ang | 
1} mga sumusunod? | 


or 
OE ee tin 


) Nais mong maipaalam Sa Isang tao 
) (maaring magulang , Kaibigan o taong 
1) malapit Sa puso mo) na mahal mo Siya. 


} Nais mong malaman ng isang tao na galit 


Ka o hindi mo sinang- ayunan ang mga 


»] Nais mong humingi ng tulong sa iba para 
‘| sa mahirap na kalagayan o problemang 
‘) mayroon ka. 


[III 
I 


[TPIT 
VII ae 


NAVANIVAVALATNRUALALY 


(PITTI 
WNANINI 


ANO NGA BA ANG 
NIKA2 


Nagmula ang salitang wika sa salitang Latin 
na “lingua” na ang literal na kahulugan ay 


dila, kaya’t magkasintunog ang mga Salitang 
“lengua” (dila) at “lingua” (wika) - Castillo, 
et al., 2008 


ANO NGA BA ANG 
NIKA2 


Webster (isang leksikographer na Amerikano) - 
ang wika ay kalipunan ng mga salitang ginagamit 
at nauunawaan ng isang maituturing na 
komunidad. 


Henry Gleason - ang wika ay masistemang 
balangkas ng sinasalitang tunog na pinipili at 
isinaSaayos Sa paraang arbitraryo 


KATANGIAN NG 
NILIKA 


1.MASISTEMANG BALANGAKAS 


KATANGIAN NG 


NIIKA 


2. ARBITRARYO 


Napagkasunduang wika na gagamitin 
ng mga grupo ng tao para sa kanilang 
pang-araw-araw na buhay. 


3. DINAMIKO 
ye: wika ay patuloy na 


KATANGIAN NG 
IV LISA 


4. NATATANGI 


Ang bawat wika ay Unique 0 may kKanI- 
kaniyang katangian kaya walang nakatataas 


Superior na wika. 


5. KULTURA 


Ang kultura ay hindi mathihiwalay sa wika 
Sapagkat ang wika ang nagpapakilala para 
sa tradisyon at mga kaugaliang mayroon 
ang particular na grupo ng Isang lipunan. 


it) 


KATANGIAN NG 
| NIKA 


1) 6. ANG WIKA AY PINIPILI AT 
1) ISKYASPeAY OMI nang maayos at nararapat na 


ii wika na gagamitin sa pakikipag-ugnayan. 
\ Magiging epektibo lamang ang komunikasyon 
\ kung maayos ang pagpili ng wika 0 mga salita. 


NY Magkakaroon ng myutwal na pag-unawa kung 
| kapwa nauunawaan ang mga Salitang pinipili. 


nea ee eee ne 
= ~ 1 


KATANGIAN NG 
NIKA 
7. ANG WIKA AY GINAGAMIT 


Ang wika ay ginagamit para sa epktibong 
komunikasyon 


-Kapag hindi ginagamit ito ay 
= nawawalan ng saysay 
= unti-unting nawawala at tuluyang namamatay. 


Bakit mahalaga ang wika? 


Sa paanong paraan Ito nagiging 
instrumento ng mabisang 


pakikipagtalastasan, mabuting 


akIk\ agkapwa-tao, at 
nt te: pnalalarnan ninyo 


tungkol sa kasaysayan ng wikang 
Filipino? 


WIKANG 
PAMBANSA 


Ang Pilipinas ay binubuo ng iba’t ibang 
pangkat ng mga Pilipinong gumagamit ng 


iba’t ibang wika at dayalekto. 


Humigit-kumulang 150 wika at diyalekto 
ang umiiral sa ating bansa. 


WIKANG 
PAMBANSA 


1934 
Nagkakaroon ng isang pagtitipon ang mga 


delegado sa pagpill ng wikang pambansa. 


Marami sa mga delegado ang sumang- 
ayon Sa panukalang isa sa mga umiiral na 
wika sa bansa ang dapat maging wikang 
bambansa. 


WIKANG 
PAMBANSA 


1934 
lilan sa mga maka-ingles ang 


naniniwalang mas Makakabuti kung ang 
lahat ay maalam sa wikang Ingles subalit 
naging matatag ang grupong 
nagmamalasakit sa sariling wika. Sinang- 
ayon ito ng Pangulong Manuel L. Quezon. 


WIKANG 
PAMBANSA 


1935 
Isinulat ni Noberto Romualdez ng Lete, 


ang Batas KOmonwelt Blg. 184 na 
nagtatatag ng Surian ng Wikang 


ec aie a TAGALOG bilang batayan 
ng wikang pambansa dahil ang naturang 


WIKANG 
PAMBANSA 


PAMANTAY SA PAGPILI NG WIKANG 
PAMBANISAg pipiliin ay dapat: 


. Wika ng sentro ng pamahalaan 

. Wika ng sentro ng edukasyon 

. Wikang sentro ng Kalakan; at 

. Wika ng pinakaraming at 
pinakadakilang nasusulat na panitikan 


Ni 
Hil PAIVIBANSA 
1 1937 
Ht Noong Disyembre 30, 1937 ay 
iprinoklama ni Pangulong Manuel L. 
\ Quezon ang Wikang Tagalog upang 
\\\ maging batayan ng Wikang Pambansa 
Ny base sa rekomendasyon ng Surian sa 

| bisa ng kautusang Tagapagpaganap 
Blg. 134. Hi sae le anc -kautusang | 


\ugeleemeeemr ee << Z Se 


ea es 
~ oe 


WIKANG 
PAMBANSA 


1940 
Dalawang taon matapos mapagtibay 


ang Kautusang Tagapagpaganap Big. 


134, nagsimula ng ituro ang wikang 
pambansang batay sa Tagalog sa mga 
paaralang pampubliko at pribado. 


WIKANG 
PAMBANSA 


1959 
Noong Agosto 13, 1959, pinalitan ang 
tawag sa wikang pambansa mula sa 


Tagalog ito ay naging PILIPINO sa bisa 
ng Kautusang Pangkagawaran Blg. 7 
na pinalabas ni Jose E. Romero, ang 
Kalihim ng Edukasyon noon. 


v =) 
>”. ie Se eee = —  —- 


WIKANG 
| PAWVIBANSA 


17 1959 

A Sa panahong ito ay higit na | 
binibigyang-halaga at lumaganap ang } 

\ paggamit ng wikang Pilipino. Ito na 


Ni ang wikang ginamit sa mga i 

Ni tanggaona, gusali, at mga iy) 
| dokumentong pampamahalaan, : 

maging sa iba't ibang antas nc 


=X 
oe 


WIKANG 
PAMBANSA 


1972 
Muling nagkaroon ng mainitang 


pagtatalo sa kaugnay sa usaping 


wits Nagamit ang salitang 
FILIPINO bilang bagong Wikang 
Pambansa ng Pilipinas. 


1198/7 
it Sa Saligang Batas ng 1987 ay pinagtibay ng 

) Komisyong Konstitusyunal na binuo ni dating 

| | Pangulong Cory Aquino ang implementasyon sa 
| paggamit ng Wikang Filipino. Nakasaad sa 
Artikulo XIV, Seksiyon 6 ang probisyon tungkol 
Ny SA V4 KAkKBAGIRGABSAEY hg: Pilipinas ay Filipino. 
: Samantalang nililinang, ito ay dapat payabungin at 
aya pa Salig sa umiiral na ‘gia Wika Sa 


: 8 
Dilininas = a 1hsa nana maa sy 


ee 


a 
= 


_———————— 


ee ee ee 


——— eee eee 


WIKANG | 
| DPAMBANSA | 


) 
; 


Lif 


Ngayong batid mo na ang 
mahaba at masalimuot na 
Kasaysayan ng ating wikang 
pambansa, paano mo ) 
mMalipapakita ang pagpapahalaga 
Sa pagkakaroon natin ng Isang 
ve —— Sa alll 


=~ 


tie al = 
LOLOL A ALLL A iN i il » 


OS SS ee ee EE ee ee aS eee ee ee ee 


; 
y 
y 
5 ee 


)] WIKANG OPISYAL 


i Ayon kay Virgilio Almario (2014:12) ang 
hi wikang opisyal ang itinadhana ng batas 
i\; na maging wika opisyal na talastsan ng 
\ pamahalaan. Ilbig sabihin, ito ang wikang 
\\ maaaring gamitin sa anumang uri ng i 
NY komunikasyon lalo na sa anyong Wh 

| nakasulat, sa loob at sa labas ng alinmang | 
a O ini ale — 


| 
: 
7 


Se ee eee Oe eee 


| WIKANG 
Hil af ANI 2 ( 


Ito ay ang opisyal na wikang 
i ginagamit sa pormal na Hh 
edukasyon. Ito ang wikang 
ginagamit sa pagtuturo at pag- Hy 
Nl aaral sa mga eskwelahan at ang 
| wika sa pagsulat ng mga aklat at | 
Kagamitang panturo sa silid-_ 


ti ad 
a a RS | _ _ —— 


— Aaa 


eee 


cS ee 8 5... SS a SS 


SSS ee eee 


a 


-Saligang Batas ng 1987, Artikulo XIV, 


ih > eK olae layunin ng komunikasyon 
i] at pagtuturo, ang wikang opisyal ji) 
ay Filipino at Ingles. Ang wikang Hi) 
\ panrehiyon ay pantulong namga_ 
wikang opisyal sa mga rehiyon at 
magsisilbing pantulong na mga 

wikang panturo roon. 


——— = , 


Sa pagpasok ng K to 12 Curriculum, ang 
Mther Tongue o unang wika ng mga 
MmMag-aaral ay naging opisyal na wikang 

“) panturo mula Kindergarten hanggang 

)} Grade 3 sa mga paaralang pampubliko 

} at pribado man. 


Tinatawag itong Mother Tongue-Based 
Multi-Lingual Education (MTB-MLE) 


a 


Ang mga wika at diyalektong ito ay 
ginagamit sa dalawang paraan; 

(1) Bilang hiwalay na asignatura 
(2) Bilang wikang panturo. 


Sa pangkalahatan nga ay Filipino at 
Ingles ang mga opisyal na wika at 
wikang panturo sa mga paaralan. 


PAGSUSULIT 1.1 


TEST 1 
Panuto: Isulat ang tamang sagot sa 
Sagutang papel. 


1. Siya ang ligguwista at propesor na 
nagbigay pagpapakahulugan ng wika 
bilang masistemang balangkas ng mga 
tu 


PAGSUSULIT 1.1 


TEST I: 
Panuto: Isulat ang tamang sagot sa 
Sagutang papel. 


2. Siya ang pangulo ng bansang 
Sumusog sa MUNgkahing ibatay ang 
wikang pambansa Sa Iisa sa mga 
umiiral na wika o wikain sa ating 


PAGSUSULIT 1.1 


TEST I: 
Panuto: Isulat ang tamang sagot sa 
Sagutang papel. 


3. Ito ang sangay na itinatag sa bisa ng 
Batas Komonwelt Blg. 184 na naatasang 
magsagawa ng pag-aaral kung alin na 
wika at wikain sa bansa ang dapat maging 
batayan ng ating wikang pambansa. 


PAGSUSULIT 1.1 


TEST I: 
Panuto: Isulat ang tamang sagot sa 
Sagutang papel. 


4, Ito ang wikang naging batayan ng 
wikang pambansa dahil ito ay tumutugma 
Sa mga pamantayang binuo ng sangay na 
Nagsuri Sa iba’t ibang ka o diyalekto sa 
bansa. 


PAGSUSULIT 1.1 


TEST I: 
Panuto: Isulat ang tamang sagot sa 
Sagutang papel. 


5. Siya ang dating Kalihim ng Edukasyon 
na nagpalabas ng kautusang 
pangkagawaran ng edukasyon na 
nagsasaad na mula sa Tagalog ay Pilipino 
na ang itatawag sa ating Wikang 


PAGSUSULIT 1.1 

TEST Il: 

Panuto: Basahin at Unawaing mabuti ang 
bawat pahayag. Kung ito ay tama, isulat ang 
Salitang TAMA. Kung mali naman, isulat ang 


Salitang MALI. 
1. Ang wikang opisyal ng ating bansa ay 
Filipino lang ayon Sa itinatadhana ng 
Saligang Batas ng 1987. 


PAGSUSULIT 1.1 

TEST II: 

Panuto: Basahin at Unawaing mabuti ang 
bawat pahayag. Kung ito ay tama, isulat ang 
Salitang TAMA. Kung mali naman, isulat ang 


Salitang MALI. 
2. AlinSunod pa rin sa Saligang Batas ng 


1987, itinuturing na pantulong na wikang 
opisyal at pantulong nng wikang panturo 
ang mga wikang panrehiyon. 


PAGSUSULIT 1.1 

TEST Il: 

Panuto: Basahin at Unawaing mabuti ang 
bawat pahayag. Kung ito ay tama, isulat ang 
Salitang TAMA. Kung mali naman, isulat ang 


Salitang MALI. 
3. Sa K to 12 Kurikulum, ang unang wika o 
Kinagisnang wika ng mga mag-aaral sa 
Kinder hanggang ikatlong baitang ang 
gagamiting wikang panturo sa mga 


PAGSUSULIT 1.1 

TEST Il: 

Panuto: Basahin at Unawaing mabuti ang 
bawat pahayag. Kung ito ay tama, isulat ang 
Salitang TAMA. Kung mali naman, isulat ang 


Salitang MALI. 


4. Hindi na gagamitin at ituturo sa mga 
mag-aaral sa kinder hanggang ikatlong 
baitang ang mga wikang Filipino at Ingles. 


PAGSUSULIT 1.1 

TEST II: 

Panuto: Basahin at Unawaing mabuti ang 
bawat pahayag. Kung ito ay tama, isulat ang 
Salitang TAMA. Kung mali naman, isulat ang 


Salitang MALI. 


5. Ang mga wika at diyalekto kabilang sa 
MTB-MLE at gagamitin sa dalawang 
paraan: bilang hiwalay na asignatura at 
bilang wikang panturo. 


y i 
) GAWAIN # 1 WIKA KO, i 
ih Ag ss RO akabuluhang ‘i 
| Facebook post na hihikayat sa iba lalo naj) 
'| sa mga kapwa mo kabataan upang i) 
gamitin, ipagmalaki, at mahalin ang 
iV ating wikang pambansa. Maaari mo i 
}  itong lagyan ng naaangkop na larawan_ ji 
‘"} upang makakuha sa atensiyon ng iyong | 
Facebook Friends. I-post at kunan ng 


er, TOOANCHA) 


SAA MAD CAMMONnTO AT lizcac ny 


